Dakta Bukar Usman Dattijo Babban Mutum 
Naja'atu Ta'annabi 


Naja'atu Ta'annabi ve 
of bf 
Dr. Bukar Usman @80 
Dr. Bukar Usman @80 10/12/2022 
10/12/2022 


Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Cafiya: Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, dattijo tsayayyen jigo turmin tsakar gida, 
Cafiya: Datka Bukar Usman. 

Rumfa sha shirgi uban gida ga masu gida, 
Cafiya: Allahu ya dafa ma. 

Dattijo Dakta Bukar Usman gada mahada, 
Cafiya: Dakta Bukar Usman 

Jirgin sama kai ko babu ruwanka da gargada, 
Cafiya: Allahu Ya dafa ma 

Jajirtacce kake mai yin komai da ka'ida, 
Cafiya: Dakta Bukar Usman 


Mai taimakawa bayin Allah baya gudun gida. 
Cafiya: Allah Ya dafa ma. 

Tsohon ma'aikacin gwamnati mai kishin gida, 
Cafiya:Dakta Bukar Usman 

Mai taimakon marasa Karfi namu da fa'ida, 
Cafiya:Allah Ya dafa ma. 

Manoma yau sanadin ka suna ta hada-hada, 
Cafiya:Dakta Bukar Usman. 

Ka taimaka musu don bunKasar ci gaban gida, 
Cafiya: Allah Ya dafa ma. 


Dakta Bukar Usmanu mun gaida gugan karfe, 
Sha gwagwarmaya dan baiwa, 

Fagen alheri sada zumunci ka riga ka yi nisa, 
Mai Karfin hali zuciyarka tsaye baka razana, 


Ja gaba dai zaki ko a cikin dawa ka wuce bangaza, 

Dakta Bukar Usman mu je, ka shiga duk sun fito waje 
Naja'atu ce Ta'annabi ke maka waka jarumin gwagwarmaya, 
Ga Addu'a gami da fatan khairi Allah Kara lafiya. 


Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, ni da farko da sunan Wahidun Ahadun, 
Mai dare Rabbi Mai rana Assamadun, 

Har a kullum da Kai na dogara Mayjidun, 
Gun ka dai ni nake bauta na Barradun, 

Dada tsira salati gunsa Muhammadun, 

Alihi har sahabu ban ga tamkarsu ba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, mai Kashin arziki yau zan yi wa tambari, 
Dakta Bukar Usman namu ne mai nazari, 
Babban mutum mai karamci ne mai KoKari, 
Jarumi kake rana mai haske gari, 

Hazikin namiji barkanka da Kokari, 

Ka yi taka ka yi ta rago baka je Kasa ba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, Dakta Bukar Usman shi dai dashen Rabbu ne, 
Ka yi nisa tuni ka bar maza tsuggune, 

Dakta Bukar Usman dama mashahuri ne, 

Bare a yanzu kowa ya shaida kai wane ne. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, ga fasihin mutum wanda duniya ke gani, 
Dr Bukar Usman dattijo mai kwaryjini, 

Bajimin katibi marubuci ne gwani, 

Mai littattafan da yake rabarwa gwani, 
Jami'o'in Kasa da wajen Kasa sun gani, 
Marubuci gwani duniya ba ta ki shi ba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba za ka tozarta ba. 


Eyee, Dakta Bukar Usman namu kishi ne da shi, 
Shugaban Kungiyar Manazarta ne fa shi, 

A fagen adabi wani haziki ne fa shi, 

A fagen tarihi wani littafi ne shi, 

A fagen al'ada wata taska ce fa shi, 

Marubuci Bukar dattijo ne shugaba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, mai zumunci da kyauta ba don a yabawa ba, 
Komai zai yi don Allah ba don riya ba, 

Alkhairi yake wani bai san ya yi ba, 

Kuma baya bukatar godiya nan gaba, 

Naja Ta'annabi na shaida Dakta ya yi gaba, 

Adali yake ya kafu ba zai fadi ba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, ga mutum na mutane mai kyan zuciya, 
Dakta Bukar Usman mai farar anniya, 

Mai cikar nasaba mai wadatar zuciya, 
Wanda abin sa baya rufe masa ido duniya, 
Duka lamirinsa sauki ne ba fariya, 

Haka yasa a kullum yake dada cigaba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, damuna kake ruwan sama ko ina ka zuba, 
Mai samu ne da rabawa baka gaji ba, 

Mai farin jinin jama’a waye bai sanka ba, 

Ko ina an ji sunanka bai buya ba, 

Ka riga ka yi fice ba yau ba tun jiya, 

Ka zamanto ruwan dare ko ina ka zuba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, magabata du'a'insu bai bar kanka ba, 
Don kuwa ga shi kullum kana dadin ci gaba, 


Allahu ne Yai maka ba don iyawarka ba, 
Kara gode Allah domin dadin ci gaba, 
Allah Yasa ka Kare lafiya Babban uba, 
Ka cika da imani addu'a ba ma bar ta ba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Eyee, lafiya ka fara lafiya zaka gama, 

Duka mai yi domin Allah zai girmama, 
Addu'a ko da yaushe suke yima al'umma, 
Rabbi Ya ja da kwana ka yi dadin sama, 

Dakta Bukar Usman namu gaida kurtun zuma, 
Makiyanka su yi hakuri ba su ga karshenka ba. 


Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Amshi: Mai Kashin arziki Allah Ya amince da kai, 
Dakta Bukar Usman dattijo Babban mutum, 
Gaskiya ka rike ba zaka tozarta ba. 


Naja'atu Ta'annabi mawakiya daga Kano ta kammala aikin rera wannan waka a sitidiyo a cikin Birnin 
Kano a ranar 16 ga watan Oktoba, 2024, Hakazalika Khalid Imam marubuci kuma malamin makaranta 
a Birnin Kano ya rubuta cikin matanin da za a iya karantawa ko nazari a ranar 18 ga watan Oktoba, 
2024. Wannan waka Khalid Imam ya juya matanin a cikin Turanci a ranar 24 ga watan Nuwamba, 2024. 


Dr. Bukar Usman the Honourable Elder Statesman 
Naja'atu Ta'annabi 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always 

Your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: Yee, the steadfast elder statesman, the community centre-piece, 
Interjection: Dr. Bukar Usman 

Verse: O friendly canopy a strong pillar to many 

Interjection: May Allah assist you 

Verse: Elder Dr. Bukar Usman, O connecting bridge 

Interjection: Dr. Bukar Usman 

Verse: Like the plane, seamlessly you travail, bump-less 

Interjection: May Allah assist you 

Verse: Law-abiding hard worker that you are 

Interjection: Dr. Bukar Usman 


Verse: Magnanimous non-prodigal helper you are 
Interjection: May Allah assist you, 

Verse: Patriotic and astute retired civil servant, 
Interjection: Dr. Bukar Usman 

Verse: O kind tender of the weak and struggling, 
Interjection: May Allah assist you 

Verse: Farmers are up and doing with your aid 
Interjection: Dr. Bukar Usman 

Verse: Handy hoe in the nation’s agricultural flourish 
Interjection: May Allah assist you 


Verse: May Allah assist you, Dr. Bukar Usman, sturdy vessel that you are 
Interjection: We hail you, 

O blessed striving soul 

Unrivaled you are in kindness and cordiality 

O courageous strong-hearted Knight, solid as a rock 

Go ahead, Lion, in the forests, you're beyond scare 

Dr. Bukar Usman, lead the way, 

You forged ahead when they backed off 

It's Naja atu Ta'annabi singing your praises, O hero of struggles, 

A prayer and a plea — may Allah increase your wellbeing. 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: I begin my praise in the name of the Almighty, The One and Only Controller of days 
and nights, the Eternal Absolute 

You are my Anchor, O Most Honorable 

My worship is solely for You — 

Shower peace and blessings upon Muhammad, 

His progeny and companions; their likes I have not seen. 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: Today the naturally-endowed I shall hail 
Dr. Bukar Usman, the scholarly researcher 
Great, admirable generous man who strives... 
O brave, you are a bright shining star, 

O assiduous man, all praise your efforts, 

You conquered all, firm without falling. 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: Dr. Bukar Usman, a sapling planted by God, 
Ahead you’ve marched, leaving others squatting, 
Dr. Bukar Usman, already famed you are; 

Today, the world knows your worth, 

May your end be great, o heroic elder, 

Dr. Bukar Usman, Allah-conscious you are. 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: Behold! You are famed across the world, 
Dr. Bukar Usman, the charismatic elder — 

Great author, with literary expertise, 
Distributing his works magnanimously for free 
Your books are studied in universities globally, 
A famed writer accepted by the world. 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: Our Dr. Bukar Usman patriotic is he, 
A leader to Literary Critics and Researchers, 
In the field of Literature a genius he is, 


An Encyclopedia in the field of history 
And Treasure Chest in the cultural realm... 
Writer Bukar is indeed an elder and leader. 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: Yee, here's a caring kinsman, a benevolent soul, 
With a pure heart and gifting hands requiring no thanks, 
Sharing goodness for the sake of God, 

A man with a noble lineage and a content heart, 

Simple in his affairs, not prone to bragging, 

I, Naja Ta’ Annabi, a witness to the progress 

Of this just, equitable, un-crumbling Pillar! 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Here’s one loved by all, the pure-hearted, 

Dr. Bukar Usman, the well-meaning 

Noble Soul with a content Heart 

Whose possessions never blindfold him 
Humble in his affairs, never found bragging, 
Hence his generosity a ladder to his progress! 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: A rainy season, showering raindrops everywhere — 
He who acquires and shares without tiring, 

Adorable to the people, who's unaware of you? 

Your name has spread everywhere, 

Outstanding you are yesterday and today, 

A night downpour, present everywhere. 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: Yee, the prayers of thy ancestors haven't left thee, 
Your rapid progress, a living testimony 

Blessed by Allah you are, not just your doings 

Praise Him the more, for greater progress 

May you end well, o great father, 


With faith on your lips, we pray. 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Verse: You started well and so shall you end well, 
All who do good for Allah's sake shall soar, 
Prayed for by all and sundry, 

May Allah prolong and uplift your life. 

O, Dr. Bukar Usman! We greet our honeypot, 
You've outshined your foes, O full moon! 


Chorus: O fortunate rich, God has accepted you, 

Dr. Bukar Usman the honourable elder statesman, 

You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 

Interjection: You upheld the truth always, your end shall be a great fortune 


Naja'atu Ta'Annabi a song artist from Kano rendered this song initially in Hausa in Kano on 16th 
October, 2024. Khalid Imam a poet, education administrator and a freelance researcher also based in 
Kano, transcribed the song on 18th October, 2024, and translated it into English in a readable and 
analyzable format on 24th November, 2024. 


